UND8BÓU8AF 


\> 


SKYRSLA 

UM ÍSLENZK BIN DINDISFJELÖG 

FRÁ VORDÖGUM 1845 TIL VORDAGA 1846. 


I 8. ári Fjölnis b!s. 77—78 má sjá nöfn skólapilta þeirra, 

er voru komnir í bindindisfjelag; síöan bafa J)essir 
við bæzt: 

Hannes Kr. St. Finsen, úr Reykjavík, 

Jón Snœhjarnavson, úr Viðey, 

Ami Thorsteinson, frá Stapa í Snæfellsness sýslu, 

Mafjnús Thorlacius, frá Hrafnagili í EyjaQarðar-sýshi, 

Páil Friörih Vídalín, frá Víöidalstungu í Húna- 
vatnssýslu, 

Björn Pjetursson , frá Berufiröi í syöri Múlasýslu, 

Hermanníus Elías Jónsson, frá Stykkishólmi í Snæ- 
fellsness-sýslu, 

Jón jþorvarðsson, frá Miðdal í Arness sýslu, 

Karl Andersen, úr Reykjavík, 

Jahob Bemdiktsson.$ frá Glaumbæ í Skagafjarð- 
arsýslu, 

Sigurður Lárentius Jónasson, íiá Guðlaugsstöðum í 
Húnavatnssýslu, 

Sigmiindur Pálsson, frá Rjettarholti í Skagatjarð- 
arsýslu, 

Stefán Thórarensen, frá Hraungerði í Árness-sýslu, 

Arnljótur Ólafsson, fra Auöúlfsstuöuni í Húnavatns- 
sýslu, 

Brynjolfur Jómsson, frá Hruna í Árness-sýslu; 

munu þeir nó mjög fáir af skólapiltum, er ekki sjeu komnir 
í fjelag vort. 


1 




í sama ári Fjolnis, bls. 78, er þess getið, að auk 
skólapilta haíi nokkrir gengið í ijclag þeirra; en vegna 
þess, að skólapiltar vilja helzt vera í fjelagi sjer, stofnaði 
Jón Arnason, stiident, á Eyvindarstöðum ásamt tveimur 
öðrum , er áður höfðu gjörzt bindindismenn, binclindis- 
fjelag í haust á Álptanesi; eru gengnir í það þessir merio: 
Benidiht Sveinsson , kennslupiltur á Eyvindarstöðum 
frá Mýrum í Skaptafellssýslu, 

Stefán Stefánsson , silfursmiður í Sviðholti, 

JLoptur Pálsson , vinnupiltur á sama bæ, 

Giiðmundur Isaksson , vinnumaður á Bessastöðum. 
Jón Jónsson , tómthússmaður á Kasthúsunn 
Síðan áttu þeir fund með sjer 9. dag nóvembermán- 
aðar, og kusu sjer forstöðumann, stúdent Jón Árnason; 
vonum vjer, að það fjelag muni brátt aukast, þó margir 
spyrni í móti, og það surnir hverjir, er sízt skyldu, og 
mestu ráöa um. 


í Fjölni í fyrra, blss. 79—-81, er sagt frá bindindis- 
fjelagi því, er skólapiltur Eiríkur Jónsson frá Borg í 
Hornafirði, hafði stofnað þar eystra; voru þá gengnir í 
það fjelag 42. Með póstskipinu núna höfum vjer fengið 
skýrslu frá honum um ástand fjelags þess; þar segir svo: 
<c SkipuIagið á bindindisfjelaginu í þeim þremur sveitum, 
Lóni, Nesjum og Mýrum, er liið sama, og sagt er í 
skýrslu þeirri, er jeg sendi yöur í fyrra. I sumar, 11. 
dag ágúst-mánaðar, áttum vjer fund meö oss bindindis- 
inenn; var þá sjer í lagi rætt um, hvort konur bindindis- 
manna skyldu vera undir sömu lugum, sem þeir, eða 
ekki; kom oss öllum ásamt um, að svo skyldi vera; en 
fleiri voru þeir, er engin nauðsyn þótti til bera, að konur 
Tituðu nöfn sín á nafnaskrárnar. Á hinu næstliðna og því 
nýbyrjaða ári hefur fjelagið talsvert aukizt; og hafa þeir 
mest að því unnið, sjera BjÖrn og Stefán hreppstjóri á 
Árnanesi. Áður enn jeg fór að heiman, sendi sjera Björn 
mjer nöfn þeirra, sem ei voru (og eru líkast ei eun) 


3 


gengnir í fjelagið í sókn hans; voru J)eir alls 11 affermdum 
mönnum, flestir á sextugs og sjötugs aldri; í hinum 
sveitunum er nmnurinn minni; en góða von höfum vjer 
um, að bindindi nai jþar fullum sigri að lokum, og f>að 
áður enn langt um líður. [þessir hafa hæzt við í fjelagið: 

í Lónssveit: 

Jón Markúss-son, hóndi á Eskifelli, 

Gisli Teitsson, vinnumaður á Illíð, 

Gisli Marhúss-son, hóndi á Svínhólum, 

Sicjmunclur Asmundsson, bóndi á Bæ, 

Pjctur Pjetursson, hóndi á sama hæ, 

Eiríkur Steinmóðsson, hóndi á s. b., 

Sir/urdur Mar/uúss-son , hóndi á s. b., 

Jón Jónsson, yngispiltur á Hraunkoti, 

Ketill Jómsson , vinnumaður á Firði, 

Jón Bjarnason, yngispiltur á Valaseli, 

Einar Jónsson, yngispiltur á sama bæ, 

Giiðmundur Magnúss-son , yngispiltur á j)órisdal, 
Hallur Jónsson, vinnumaður á Reyðará. 

í Bjarnaness-sókn: 

Pcill M. Thórarensen, prófastur á Bjarnanesi, 

Arni Jónsson , hóndi á Svínafelli, 

Sigmundur Jónsson, hóndi á Fornustekkum, 

Jón Arngrímsson, vinnumaður á Árnanesi. 

í Einholtssókn: 

Sigmundur Pálsson , hóndi á Flatey, 

Sigurður Sigurðsson, hóndi á sama hæ, 

Gissur Jónsson , hóndi á s. h., 

Hálfdán Jónsson, bóndi á s. b., 
jþorsteinn Ketilsson, fyrirvinna á Eskey, 

Jón Eiríksson, bóndi á Hólmi, 

Brynjótfur Jónsson, unglingspiltur á s. h., 

1 v 


e> 





4 


Jón Ámason, bóndi á Homrum, 

Jón Magnúss-son, bóndi á Einboiti, 

Runólfur Jónsson, bóndi á Holtum, 

Sigur'öur Einarsson , bóndi á s. b., 

Ketill Jónsson, vinnumaður á s. b., 

Eirikur ]5orvaldsson, Ijettapiltur á s. b., 

Jón Jónsson, bóndi á Holtaseli, 

Jón Eiriksson, bóndi á Raufarbergi, 

Gissur SigurÖsson, bóndi á Vindborði, 

Jón Jónsson , unglingspiltur á Borg, 

Arni Magnúss-son , vinnnumaður á s. b., 

Jónsson, vinnupiltur á s. b. 

Auk þessara, bafa þeir sjera Jorsteinn Einarsson, 

aðstoðarprestur á Kálfafelli í Suðursveit, og sjera Magnús 

•• 

Jónsson Nordal, prestur á Sandfelli í Oræfuni gengið í 
lög með oss, og gjörzt forgöngumenn í f)ví, að stofna 
bindindisfjelög i sóknum sínum. Hafa þessir gengið í 
fjelag þeirra. 

I Suðursveit: 

Jýorsteinn Einarsson, aðstoðarprestur á Kálfafelli, 
Jón jþórðarson, bóndi á Kálfafelli innra, 
þórÖur Steinsson, bóndi á s. b., 

Steinn þórðarson, unglingspiltur á s. b., 

Björn þórðarson, unglingspiltur á s. b., 

Ami Arngrimsson, bóndi á Skálafelli, 

Bjarni Eiríksson, bóndi á s. b., 

Steingrímur Jónsson, bóndi á Gerði. 

í Öræfum: 

Magnús Jónsson Nordal , prestur á Sandfelli, 

Einar Pálsson, bóndi á Hofi, 

Jón Guðmundsson, bóndi á s. b., 

Arni þorvarðsson, bóndi á s. b., 

Jón þorvarÖsson, bóndi á s. b., 

Sveinn þórarinsson, bóndi á s. b.; 




konur þessara sj'ö hafa og cjengið í fjelarjið ocj rita'ð 
n'ófn sin á nafnaskrána, og að auk þrjcir stúlkur ógiptar; 
Vigfús Einarsson, vinnumaður á Hofi, 

Páll Einarsson, vinnumaður á s. b., 

Arni þjórctrinsson, vinnumaður á s. b. 

r 

I Norður-Múlasýslu hafa árið sem leið verið stofnuð 
bindindisfjelög; en vjer höfum enga skýrslu fengið um 
j)au Qelög, og getum þvi eigi sagt, hvernig þeim fjelögum 
er fyrir komið, eða hverjir eru forstöðumenn jieirra; vjer 
höfum einungis fengið nöfn þeirra, er gjörzt bafa bindind- 
ismenn, og eru j)eir j)essir: 

í Valj>j 6fss taðasókn: 

0 

Stefán Arnason, prófastur á Valj)jófsstað, 
Guttormur Vigfúss-son, stddent á Arnheiðarstöðum, 
þjorsteinn Jónsson, bóndi á Brekkugerði, 

Arnibjorn Stefánsson, söðlasmiður á Geitagerði, 
Sveinn Pálsson, hreppstjóri á Bessastöðum, 

Pjetur Pálsson, bóndi á 3>orgerðarstöðum, 

Magnús Pálsson, bóndi á Arnaldsstöðum, 

Sigfiís Jónsson, bóndi á Larigliúsum, 

Jón Sigfúss-son, yngismaður á s. b., 

Einar Sigfúss-son , yngismaður á s. b., 

Guðmunclur Sigfúss-son, yngispiltur á s. b., 

Sigfús Sigfúss-son, yngispiltur, á s. b., 

Jón Pálsson, bóndi á Kleif, 

Andreas Kerúlf, bókbindari á Melum, 

Erlendur þjorvarðsson, bóndi á Brekkugerðisstöðum, 
Sölfi þjórarinsson, yngj^piltur á Víðivallagerði, 
Guðmundur jjórarinsson , yngispiltur á s. b., 

Jón Einarsson, ráösmaður á Víðivöllum ytri, 

Jón Einarsson , unglingspiltur á Egilsstöðum, 

Niels Sigurðsson, vinnumaður á Víöivöllum ytri, 
Oddur Jónsson, unglingspiltur á Kleif, 

Jónas Guðmundsson, yngismaður á Jiuiíðarstöðum, 


6 


Jón Ormsson, l)óndi á Brekku, 

Giiömundur Jónsson, yngispiltur á ^orgerðarstöðum, 
Eyjólfur Magnúss-son , yngispiltur á Arnaldsstöðum, 
Benidikt Gunnarsson , smiður á Valþjófsstað, 

Halli Snjólfsson, yngispiltur á Víðivöllum ytri, 
Guðmundur jporsteinsson, yngismaður á Glúmsstöðum, 
Guðmundur Rafnsson , vinnumaður á s. b., 

Magnús Jónsson , yngispiltur á Brekku, 

Jón Finnbogason , vinnumaður á Valþjófsstað, 

Sigfiís Stefdnsson, yngismaður á s. b., 

Kristjcin jfjorvaldsson , vinnumaður á s. b., 

Vigfús fjorsteinsson , vinnumaður á s. b., 
Jjorbergur Jónsson , vngispiltur á Víðivöllum ytri, 
Guðmundur Eyjólfsson , yngispiltur á Hóli, 

Eyjólfur Jónsson, bóndi á s. b., 

Pjetur Sveinsson, yngismaður á Bessastöðum, 
jB/on? Bjarnarson, vinnumaður á Glumsstöðum, 
Ólafur Pjetursson, vinnumaður á Arnheiðarstöðum, 
Guðmundur Einarsson, bóndi á Juríðarstöðum, 

Páll Einarsson, yngispiltur á Egilsstöðum, 

//. Eyjólfsson, bóndi á GJúmsstöðum, 

Sveinn jjorsteinsson, bóndi á Egilsstöðum, 

Benóní Jakobsson, vinnumaður á Hrafnkelsstöðum, 
Sigurður Pálsson, trjesmiður á Bessastöðum, 
Jóakim Jónsson, vinnumaður á Arnheiðarstöðum, 

V. Guttormsson , yngispiltur á s. b., 

H. Avnason, yngispiltur á s. b., 

A . Bjarnason, yngispiltur á s. b., 

St. Erlendsson . vinnum«ður á s. b., 

A. Stefánsson, vinnumaður á s. b., 

E. Jónsson, vinnumaður á s. b., 

//. Jónsson, bóndi á Bessastaðagerði, 

B. Hallason, yngispiltur á s. b., 

E. Einarsson, vinnumaður á s. b., 



X 



J. Thóravensen, cancl. theol. á Skiiöuklaustri, 
p. Jónsson, yngismaður á Meluni. 

í Áss-sókn í Fellum: 

Beniclikt Jiórarmsson, sóknarprestur að Ási, 

Jón Benidiktsson, yngispiltur á s. b., 

Oddur Jónsson, ekkill, búlaus á Skeggjastuðum, 
Bjarni Bjarnason, bóndi á s. b., 

Oddur Jónsson, yngispiltur á s. b., 

Ólafur Ólafsson, yngispiltur á s. b., 

Oddur Ólafsson, yngispiltur á s. b., 

Björleifur Eiríksson, fyrirvinna á s. b., 

Jón S'ólfason, yngispiltur á Hrafnsgeröi, 

Einar Sblfason, yngispiltur á s. b., 

Eiríkur Sveinsson, yngismaöur á Götu, 

Einar Sveinsson, yngispiltur á s. b., 

Vilhjálmur Marteinsson, bóndi á Ormarsstööum, 
Jón Einarsson, yngispiltur á s. b., 

Arni Jónsson, yngispiltur á s. b., 

Jón Sigur'össon, bóndi á Meöalnesi, 

Jón ffjorvarðsson, bóndi á HreiÖarsstöÖum, 

Magnus SigurSsson, bóndi á Egilsseli, 

Giiðmundur Magnúss-son, ekkill búlaus á Hafrafelli, 
Giiömundur Sigurðsson , bóndi á s. b., 

Jósep jfiórðarson, vinnupiltur á s. b., 

Guðmundur Bjarnason, unglingspiltur á Staífelli, 

Jón Jóhannesarson, unglingspiltur á Fjallsseli, 

Jón Jómsson, unglingspiltur á Setbergi, 

Sigfus Einarsson, bóndi á Skógargeröi, 

Sigurður Sigurðsson, vinnumaöur á Hrafnsgeröi, 
Jón Arnason, bóndi á Urriöavatni. 

í Eyðasókn: 

Bcrgvin porhergsson , prestur á Eyöum, 
porlákur Bergvínsson, unglingspillur á s. I)., 


8 


Jiorsteinn þorstewsson, vinnumaður á s. b., 

Jón Stefánsson, vinnumaður á s. b., 

Benidíkt Bjarnason, bóndi á Dalhúsum, 

Halldór Jónass-son, vinnumaður á s. b., 

Sigvaldi Magnúss-son , breppsljóri á Miðhúsum, 
Bjarni Bjarnason, vinnumaður á s. b., 

Jón Jónsson, bóndi á Uppsölum , 

Ólafur Jónsson, unglingspiltur á s. b., 
e/ó?í Brynjólfsson, bóndi á Eyvindará, 

Brynjólfur Jónsson, unglingspiltur á s. b., 
Benidikt Jónsson, bóndi á s. b., 

Bj'órn Benidiktsson, unglingspiltur á s. b., 

Giiðni Benidiktsson, unglingspiltur á s. b., 

Jón Einarsson, hóndi á Finnsstöðum, 

Einar Jónsson, vinnumaður á s. b., 

Arni Jónsson, unglingspiltur á s. b., 

Bj'órn Jónsson, bóndi á Jrándarstöðum, 

Jów Bjarnarson , vinnumaður á s. b., 

Guðni Guðnason, bóndi á Mýrnesi, 

Ögmundur Bjarnason, bóndi á s. b., 

Sigbjóm Bjarnason, unglirigspiltur á s. b., 
Sigvaldi Gíslason, unglingspiltur á Breiðavaði, 
Jón Einarsson, bóndi á Snjóholti, 

Bunólfur Jónsson, unglingspiltur á s. b., 

Vigfús Vigfúss-son , lióndi á Tókastöðum, 
Eyjólfur Kristjánsson, unglingspiltur á s. b., 
Bjórn Sigurðsson, bóndi á Ormsstöðum, 

Kristján Frimann, bóndi á Gilsárteigi, 
llafn Rafnsson, bóndi á Gilsárteigshjáleigu, 
Halldór Rafnsson, vinnumaður á s. b., 

Sigfús Rafnsson, unglingspiltur á s. b., 
Vilhjálmur Arnason, bóndi á Hjartastöðum, 

Jón Jónsson, vinnumaður á s. b., 
jjorsteinn Ólafsson, vinnumaður á s. b., 

Einar Einarsson, vinnumaður á s. I)., 



9 


Arnoddur Jónsson, bóndi á Hamragerði, 

Armnnn Arnoddsson, vinnumaður á s. b., 

Sveinn Einarsson, unglingspiltur á s. b., 

Bj'örn JSikidáss-son, vinnumaöur á Gröf, 

Oddur Eiriksson , bóndi á Fljótsbakka, 
tíiiðmundur Eiríksson, bóndi á Fossgeröi. 

í Desjarmýrarsókn: 

Stefán Vilhjálmsson, húsmaður á Brunavík, 

Jónas Jónsson, vinnumaöur á Hofsströnd, 

Jó /2 Magnúss-son, bóndi á Geitavík, 

Arni jþórðarson, vinnumaður á s. b. 

í Klippstaðasókn: 

Jón Jónsson Austfjör'ð, aöstoðarprestur, 

Halldór Sigurðsson , stúdent, hreppstjóri á IJlfsstuðum, 
Bj'örn TJalldórsson, unglingsmaöur á s. b., 

Eirikur Halldórsson, unglingspiltur á s. b., 

Jón Magnúss-son, unglingspiltur á Sævarenda. 

Auk þessa vitum vjer, að víöar á Austfjörðum hafa 
bindindisfjelög veriö stofnuö; en af J)ví vjer ekkert skýrleini 
höfum um [)au fengiö, getum vjer ekkert nákvæmar frá 
J)ví sagt"). 

r 

I 8. ári Fjölnis, bls. 82, er J)ess getið, að oss barst 
sú fregn í fyrra, að í [þuigeyjarsýslu hefði fjórir menn 
stofnað hófsemdarfjelag; en það var oss mishermt; J)að 
var fullkomið bindindisfjelag, eins og vjer gátum j)á til. 
jþar stendur líka, að Sigurður Guðnason hreppstjóri á 
Ljósavatni hafi gengið í petta fjelag; það er rangt, og á 
að vera Sigurður Guðnason bóndason á Ljósavatni. Björn 
stúdent Halldórsson, er var einn í j)essu fjelagi, cr nú 

*) lír Hofssókn í Vopnafirði höfum vjer fengið nafnaskrá 
með 47 nöfnum; en vegna athugasemdar, er par er sctt við einn af 
fjelagsmönnum, þá erum vjer í vafa um, hvort hinir 46 eru bind- 
indismcnn , eöa ekki nema hófscmdarmenn, og mælumst vjer J)ví 
mikillega til að fá góöfúslcga vísbendingu um það fyrir næsta vor. 




10 


kominn í Húsavík, og hefur nú stofnað þar biridiridisfjelag; 
hafa gengið i Iög með honum: ;þorlákur Gunnar Jónsson, 
unglingspiltur á Hálsi í Fnjóskadal, og Jónas Kortsson, 
vinnumaður í Hdsavík. Enn fremur hafa í J>ingeyjarsýslu 
J)essir menn gjörzt fullkomnir bindindismenn: 

f 

I ])óroddsstaðasókn: 

Jón Kristjnnsson , prestur á 3?óroddsstöðum, 

Jóncts Jónass-son , yngispiltur á Yzta-Felli, 

Jónas Bjarnason , yngispiltur á Fellsseli, 

Arngrimar Bjarnason , bóndi á s. b. 

í Einarsstaðasókn: 

fíálfdán Bjarnason , bóndi á Öndúlfsstöðum. 

3?ar að auki höfum vjer frjett, að við Mývatn og í 
Ljósavatnssókn sjeu bindindisfjelög stofnuð , en vitum 
ekkert greinilegt um það. 

I Skagafjarðarsýslu er, að J)ví oss er kunnugt, ein- 
ungis.einn maður, að nafni Gísli Guömundsson, vinnumaður 
á Mælifelli, orðinn bindindismaður. 

9 

I Húnavatnssýslu hefur tala bindindismanna fjölgað 
talsvert árið sem leið; en eigi munu J)ar regluleg íjelög 
stofnuö. Nöfn J)eirra, er í bindindisfjelag hafa gengið í 
Húnavatnssýslu, frá því í fyrra, eru þessi: 

Pjetur Pjetursson , bóndi á Miðhópi, 

Agúst Theódór Blondahl , lærisveinn á Hvammi í 
Vatnsdal. 

Gunnlaugur Pjetur Blondahl , lærisveinn á s. b., 
Benidikt Gísli Blondahl , lærisveinn á s. b., 

Magnús Bjarni Blondahl, lærisveinn á s. b., 

Davið Jóhannesarson , bóndi á Hofi í Vatnsdal, 
Karl Fri'drih Skram , bóndi á Kornsá í Vatnsdal, 
Lárus jþórarinn Blondahl, lærisveinn á Hvammi í 
Vatnsdal, 


11 


Sigurður Gíslason, ljettadrengur á Eyjólfsstöðum í 
Vatnsdal, 

SigurSur Sigurðsson, bóndi á s. b., 

Stefán Stefánsson, Ijettadrengur á Kornsá í Vatnsdal, 
Jiorsteinn lllhugason 9 vinnumaður á s. b., 
fþorkell^orkelsson, vinnumaður á Hvammi í Vatnsdal, 
Gisli Arnason, vinnumaður á Víðidalstungu í Víðidal, 
Jónas Kristjánsson, vinnupiltur á Kirkjuskarði í 
Laxárdal, 

Sigurður Giiðmundsson, vinnumaður á J>ingeyrum, 
Gísli Maanúss-son. vinnumaður á Breiöavaöi, 
Jónatan Gíslason, vinnumaður á Björnólfsstöðum, 
Benidikt Pjetursson, unglingur á s. b., 

Jósep Gíslason, trjesmiöur á s. b., 

Bjöm Eggertsson, vinnumaður á Steinnesi, 
lllhugi Jónass-son, bóndason á Gili í Svartárdal, 
Jónas Eyjólfsson , vinnumaður á s. b., 
jþorleifur Kljemens Kljemensson, bóndason í Bólstað- 
arhlíð í Svartárdal, 

Einar Guömundsson, bóndason í [þverárdal, 
Giiðmundnr Einarsson, fósturpiltur á s. b., 

Einar Jónass-son , fósturpiltur á s. b., 

Jón Sigfúss-son, vinnumaður á Skylnadal, 

Hans Natansson, vinnumaður á Neðstabæ i Refasveit, 
Jakoh Benjamínsson, vinnupiltur á Eyvindarstöðum í 
Blöndudal. 

13. dag desember- mánaðar í vetur var að erfisveizlu 
eptir Einar bónda Jónsson á KoIIafjarðarnesi í Stranda- 
sýslu stofnað bindindisfjelag, er skyldi ná yfir TroIIatungu- 
sókn og Fellssókn í KoIIafirði; eru lög þcss fjelags hin 

r 

sömu og bindindsfjelags Islendinga í Kaupmannahöfn. 5eir 
sem })á gengu þegar í fjelagið, eru |)essir: 

Halldór Jónsson, aðstoðarprestur á TröIIatungu, 
Grímur Jónsson, hreppstjóri á Kirkjubóli, 

Sakarías Jóhannsson , bóndi á Heydalsá, 


Gisli Eiríksson , fyrruni hreppstjóri á 3?orpum, 

Jón Jónsson, hóndi á Hvalsá, 

/ísrjeiv Einarsson , alþingismaður á Kollafjarðarnesi, 

Einav tííslason, hóndi á Litla-Fjarðarhorni, 

Páll Einarsson , yngispiltur á s. b., 

Sigur'öur Sigui'Össon, kirkjueigandi á Felli, 

«/d?i Jónsson , bondi á s. b., 

Sigurbur SigurÖssoii , yngispiltur á s. b., 

t/ó ?2 Tómass-son , bóndi á Stóra-Fjarðarhorni, 

Tómas Jónsson , bóndi á Broddanesi, 

Guömundur Sakariass-son , vinnumaður á s. b.; 

seinna hafa gengið í fjelag þetta, 

])órÖur GuÖnason , vinnumaður á KoIIafjarðarnesi , 

Magnús Jónsson , vinnumaður á s. b., 

GuÖmundur Jónsson, vinnumaður á s. b., 

Olafur Gíslason , bóndi á Litla-Fjarðarhorni; 

eru j)eir 18 að tölu, og. forstjórar j)essa fjelags eru þeir 

Halldór prestur Jónsson og Ásgeir Einarsson alþingismaður'). 

Auk þeirra áöur töldu hafa gengið í bindindisfjelag í 

Strandasýslu: Torfi Einarsson , hreppstjóri á Kleifum á 

Selströnd við Steingrímsfjörð og Jakob Atanasíusarson, 

unglingspiltur á Melum við Hrútafjörð. 

í 8. ári Fjölnis, bls. 81, er þess við getið, að í 

Isafjarðarsýslu hafi 1844 níu menn bæzt við tölu bind- 

indismanna, en vjer vissum þá eigi hverjir þeir voru; nú 

höfum vjer fengið nöfn þeirra, og eru þeir þessir: 

Magnús Jónsson , hreppstjóri á Eyri við Mjóafjörð, 

# • 

Olafur Helgason , hreppstjóri í Furufirði, 

Helgi Ólafsson , bóndi á s. b., 

Ebenezer Ebenezersson, vinnumaður á s. b., 

# 

Vagn Ebenezersson , bóndi á Dynjanda, 

Jón Ebenezersson, bóndi á s. 1)., 


Uin Icið stofnsettu forstjórar tjelags þessa og Torfi lireppstjóri 
Einarsson á Kleifum á Selströnd lestrarfjelag, og eru 16 í því, 
ílestir Ijindindismcnn. 



13 


Asgrimur Jónsson , bóndí á Hafrafelli við Skutulsfjðrð, 
GuSmundur Ámason , vinnumaður á Meirihlíð í Boi- 
ungarvík, 

Pjetur Sigurðsson, vinnumaður í Hnífsdal; 
en árið scm leið hafa engir við bæzt, og vonum vjer 
að f)eir verði Jm' fleiri, er í bindindisfjelagið ganga þetta 
árið. 

í bindindisfjelag það, er Dr. tlieol. Pjetur prófastur 
Pjetursson á Staðastað stofnaði í fyrra í Snæfellsness- 
sýslu (sjá 8. ár Fjölnis, blss. 81—82), hafa þessir gengið 
árið sem leið: 

Ólafur Guðmundsson , kirkjubóndi á Bár í Eyrarsveit, 
Guðmundur Jónsson, á s. b., 

Bjarni Bjarnason , stúdent á Krossnesi, 

Jakob Jakobsson , hreppsfjóri á Inggjaldshóli, 
Jónsson , hreppstjóri á Hólkoti, 

Gíslason , bóndason á Öndverðarnesi. 
í Mýrasýsli hafa síðan í fyrra (sjá 8. ár Fjölnis, bls. 
82) þessir menn gengið í bindindisfjelag: 

Guðlaugur Sveinbjarnarson, prestur á Staðarhrauni, 
og sex menn aðrir með honum, 

Gísli ])orvaldsson 9 bóndi á Yfra-Skógarnesi í Mikla- 
holtshrepp, 

Bjórn Gíslason , bóndi á Kaldárbakka í Kolbeins- 
staðahrepp, 

Guðmundur Vilhjálmsson , bóndi á Skjálg í Kolbeins- 
staðahrepp, 

Gísli Gíslason , bóndi á Skiphyl í Krossholtssókn, 
Jjorvarður Ólafsson , yngispiltur á Lunduin, 

Jósep jjórðarson á Hofstöðum. 

Á Akranesi í Borgarfjarðarsýslu hafa tveir menn gengið 
í Iög með oss: Halldór Halldórsson, sjálfseignar-bóndi á 
Grund, og Sigurður Jóhannesarsori Lynge á Háteig. 

Um fjelag vort hjer í Kaupmannahufn er J)að eina 
að segja, að siðan í fyrra hafa bæzt viö í fjelagsskap 


14 


vorn: Jón Jórðarson frá Reykhólum í Barðastrandarsýslu, 
JónasGuðmundsson frájþverárdal í Húnavatnssýslu,bókiðna- 
menn, og Pjetur Hansen , lyfsölupiltur frá Reykjavík. Á 
hinn bóginn hafa þessir fjelagsbræður vorir farið heim til 

r i 

Islands: Jón Sigurðsson, cand. theol ., Björn Snorrason, 
Egill Halldórsson , Símon Guðmundsson og Jorgrímur 
Jónsson, iðnaðarmenn. 

Af þessum skýrslum má sjá, að árið sem leið hafa 
291 karlmenn, sem vjer vitum, gengið í lög með oss, og 
þar að auki 10 kvennmenn. Er jþetta eigi lítíll styrkur 
bindindismálinu; J>ví vjer gjörum ráð fyrir, að jþeir, sem 
ganga í bindindisfjelög, lialdi orð sín og verði bindind- 
ismenn. Vjer getum að sönnu ekki borið móti J)ví, að í 
mörgum brjefum hafa borizt hingað þær frjettir, að hjer 
og hvar á landinu drekki J)eir eptir sem áður, sem ritað 
hafa nöfn sín á bindindisskrárnar. Vjer höfðum getið . 
þess til, að stöku drykkjumenn, sem rojög væru orðnir 
undir syndina seldir, kynnu fyrst í stað að brjóta lögin 
af breiskleika, en fáum mundi verða J)að optar, enn um 
sinn. Líka höfðum vjer búizt við, að á Islandi mundu 
þeir vera til, eins og annarstaðar, sem hvorki hirða um 
orð nje eiða. En því hefðum vjer aldrei trúað, ad marcjir 
af löndum vorum væru jþeir níðingar, að takast á hendur, 
með fullu frelsi, að leggja góðu málefni liðsinni, en 
bregðast svo undan, þegar minnst vonum varir, og rjúfa 
tryggðir við fjelaga sína. J>ess vegna höldum vjer og, að 
þessar fregnir geti ekki allar verið áreiðanlegar, enda eru 
sumar þeirra þannig lagaðar, að ekki er ólíklegt, að þær 
hafi eitthvað aflagast á leið sinni yfir landið, ekki sízt í 
munni þeirra, sem hafa illan ýmigust á bindindinni, af 
því þeir sjá, að eptir því sem hún þróast, eptir því 
minnka þeir og verða öðrum að athlægi. 

Til þess að koma öllu bindindismálinu í sem bezt 
horf að löguninni til, hyggjum vjer það vera óskaráð: 



15 



1. að al/ir bindindismenn sjeu i raun o(j 
veru eitt, fje/ag , og Jiafi allir ein lög. 

2. að fje/ag pelta skíptist aptur i deildir , 
d þann hdtt , að ein deild sje i hverri 
kirkjusókn , peirri er nokkur bindind- 
ismaður er i ([><'> ekki sje nema einn), og þar 

að auki ein i skóla og ein i Kaupmanna- 

höfn — svo að t. a. m. ef 300 kirkjusóknir eru 
á öllu Islandi, og einn eða íleiri bindindismenn 
væru í hverri sókn, þá væri fjelagið alls í 302 
deilduni (með skóladeildinni og Kaupmannaliafnar- 

r 

deildinui). Engin deild á Islandi næði þá yíir 
meira, enn kirkjusókn; enda engin yfir minna, 
nema skóladeildin og sú önnur, sem verður í 

sömu sókn og hún. Að fara úr umdœmi 
einnar deildar og í umdæmi annarar, letti 
að vera sama og að skipta urn deildir. 

r 

(I skóla-deildinni ættu bæði að vera skólapiltar og 
líka kennararnir, eins og er). 

3. að hver deild hafi sjer forstjóra. 5ar 

sem ekki er nema einn bindindismaður í sókn, 
yrði hann að vera í forstjóra stað að því leyti sem 
á þarf að halda. 

4. að /wer forstjóri hafi hók handa þeim 
að rita í nöfn sín , er verða bindind- 
ismenn i hans umdœmi. Jeirri fák ætti 

ekki ad glata. 

5. að hver fortjóri sendi hvert ár skyrslu 
um sina deild til forstjóra bindind - 
isdeildarinnar i Kaupmannahöfn *) (fyrst 


sem nú er Brynjólfur Pjetursson , Fuldmœgtig i Rente - 
kammerets danske Secretariut. 




16 


uiTk sinn, þangaft til önnur ráðstöfun kynni að veiða 
gjörð). Allar skýrslur ættu að vera clagseftar 
miðvikudaginn seinastan í vetri. I skýrslunni þyiTti 

ekki ad standa annað , enn: talcí bindilld- 

ismanna i hverri sólm . þegar skyrslan 
vceri clagseUy hvað margir af þeim vceru 
kvennmenn ; og (jindir skýrslunniJ nafn , 
stjett og heimili deildarsfjórans. Svo 

öllum geti skilizt sem bezt, hvernig þesskonar 
skýrsla geti verið löguð, látum vjer prenta þetta 
sýnishorn: 

<£ I Baugstaðasókn í Mýra prófastsdæmi eru 1G 
<£ í bindindisfjelagi; þar á meðal 4 kvennmenn. 

<£ Ökrum í Baugstaðasókn, miðvikudaginn sein- 
<£ astan i vetri 1847. 

þjormófinr Halldórsson, 

lireppstjóri í Tunguhrepp.” 

[þegar nú þessar deilda-skýrslur kæmu til Kaupmanna- 
hafnar, ætti sú deild, sem þar er, að gera úr þeim eina 
aðal-skýrslu og koma henni síðan á prent. 

Hið íslenzka bindindisfjelag í Kaupmannahöfn, mið- 
vikudaginn seinastan í vetri 1840. 





Prentað hjá J. V . Kvisti . 


Lbs - íslandssafn 




00350974 - 5 






















































